ME Mc I 
BRWYDR NAVERINO 


GAN 


DAVID RICE, Bragwr, Llansai 
Ga o MW i 


Ymladdwyd y Frwydr hon yn Môr y Caneldir yr 20fed... 
6 Hydref, 1827. tan lywodraeth. Sir Edward: Codrington, 
Pen-llyngheswr Lloegr,ag 11olongau: a Louis Connt de, 
Heiden, [s-lyngheswr Rwssia, ar 8 o longau; a H. de_^ 
Rigny, Llyngheswr Ffraingc, â 7 o longau, 26 o gwbl, yn. 
erbyn 200 longau'r Twrks, 70 olongaurhyfel a'rrhestym 
fasnachwyr a throsglwypdwyr: heblaw dwyfattery fawr, .. 
neu furiau tanllyd oddiar y.tir y rhaihyn oll oedd-dan 
Tywodraeth' Mahorem Bey, Pen-llyngheswr y twrks,. 
Mbrahim Pacca yw'r bwystfil y mae'r gân yn sonamdano,. 
yr hwn sydd Archoffeiriad yn eglwys Mosea, sef nno. 
weinidogion y Duw Mahomet yn gystal a Maeslywydd, 
(Field Marshall;) a than lywodraeth y Pacca-ymae'r holl: 
Tanastra yn sael ei wneuthur ar fywydau a meddiannau y 
“Groegiaid ar Byd :y gwledydd y mae'r gên yn crybwyll 
amdanynt, h ' Fd i ddd 


— Wrgraffwyd yn Abortdwy. 1028. 










o ; y 






CLYWCH hanes am y frwydyr mewn BefFau â cywir chr; 
Rhwng cyngrairwyr Brydain a gwyr y tyrban dur, 
Yr ugeinfed dydd o, Hydref bu yne chwarae ehwith, 
Bydd rhaiowyryrOtto:yn colioam dano byth. 


Roedd Rwssia anrhydeddus, a.brodyr browys Ffraingc, 
A'n Brenin Sior grasusaf yn flaenaf ar y faingc, 

Yn erbyn y barbariaid, o blaid y-Groegiâid gwan, 

Sydd tan eu dirfawr drallod yn*gorfod hyn o gam. 


A nhwytliau meibion Modon sydd tan y creulon gri, 

.A dinas y Corinthiaid yn lleiddiad gan y llu. 

“Does gyffiniau Argos yn aros eyíled cwis, 

Heb naill ai gwir aì gwragedd yn gorwedd tan êl. erwys. 


Pan daetli y cainwedd creulon ger. bron y. a AFAL dad, 
Daeth dial o'i dragaredd ynrhyfedd areu gwlad? 
'Yn havan Navarino dechreuodd daro'n drwm, 

o hwys, bwletu canon a'r pelau tân a'r plwm, 


























Mae'r gair yn tystiolaethu o lân brophwydi'r nen, 

“Pan ddel y mil blynyddau, a'i biliau i gyd i ben, 

' Bydd pwnio ar y pagan a thori pen y Pab, iU 
“ax greddfau yn y Groegiaid i gredu yn y Mab. 





Rhag rhedeg mwg mewn rhyfyg yn addag ar y gwaith, 
Mi dreiaf dynu dyben ar hyn o 'sgrifen faith, 

“ Mî droiaf aty frwydr a'i blaen achlysur mM. 

U A'r, canlyniadau chwerwon o be aehlysuron f&. 


í 
“Pan aeth yr hen lyngheswr,i harbour Navariny i 
Heb feddwl âm ryfela na gwrthddadleua dim, Ŵ 
Danfonai' r Pilat: parchus, :yn bwyllys yn y bad, in 4 
Ar benaith. y Barbariaid sy'n gwylied dros eu gwlad. FAU î 

i 

| 


Gaf erfên âr eî fâwrettd'i er mŵyn trugoredd. Thiw,, o í 
_ ?Roi lle i'r Groegiaid g gweinïon a'u gwragedd gwirion fyw,. 
Cnd eroesaidd îawn 'fu*r grêso a ddarfu iddo gael, a 'b 
Fe faddwyd lidmer Tloegor. o'i Vv bwrdd â baner bâl. ., a a 


Pan welodd. hechgyn fBryllain: eu briodi yri dus eu biw; 

—. Trwy doriad eyfraith:brenin adeg gorchymyn Duw, ^^ 
' Fe ddywedei'r, pen- -lyfgheswr Ae Wn: dadwr dygn dwys, 

Mi dala'r pwyth i'r pagan beth bynag fyddo'r pw ym ne 





' Er nad wyf ond ymdeithydd yn hyn o wledydd pell, 
xm barafìr Ben A AU î y ili £ bi Uh Haro « eu AN 


“A < 


Ni CWTA ï Twrki, .digllon na'r; Af olaiiaid duon — 
AN biso ar bared heuo.i L; 'wel' d goleuo'r wawrs ; wow 


FyFe bostiwyd Tfongâu' Brydain! mewn “trefn. ol a blaen, 


F Fel nad oedd'IIe'i'r barbariaid i ffoi nag arben tân. 
' Un round o fwrdd: yr 'Asiarroed íi Moharem: Bêy, ^^. 


_ Pan 'raeth elawr i'r gwaelod er ss dii mn tiWy'n T 


A'r ddwy oedd nosaf ato. eu taro ar un. tan, FYD 
Ar dair mil'o drigolion yn fawrion ac ynfan, 
Bu gorfod-rhoddi cyfrif ger brôn ei profwr pryn... 
A rhoi'r farewell ddiweddaf i i bob' anwylaf. ddyd. bc 


Ar fwrdd yr Asia 'newydd: 'soedd: arwydd hylwydd hy n 
Yn dangos dull y dalaith a'n pên llywodraeth ni, 


 ^'phen Tlyngheswr Lloegr a'i faner yn y fan,' 


A rhes, olongau Rwssia a roddes Duw'n ei rai. 


— Nes gorfod grym yfrwydr, mae'n sicr iawn ysai,. 


Nad ges mewn hanesyddiaeth wybodaeth am eu hail; g go 
Fe dânwyd ar yr ASWY) fedanwydaryde, 
Nes dôedd y caerau'n cryni; dyd) gyrau eitha' r dre'. 


Fe ddrylliwyd tref Naverin yn. 'sgymyn yn y snrgu 
Fe gurwyd lawr y caerau a muriau glan y mor. 
-Arswydus swn y saethau yn digaloni” ridre'y 
A'r holl elfenau'n lludw; a. mwg yn Hanw? F Hêp 
Nes gorfod: gwdeddu allan OL. Sulfan, neu Sinor,.. 

Sef ceidwad mawr eu henaid eu harbed ar y mor, 

Ond nid oedd Mahomet fuddar er maint eu trydar: trist," 
Yn medru mwy mo'u gwared na chlywed ar un glust. 


Dau cant ond wyth o longau a Tethwyd yn y dwr, Mwyn 
Heb safio bawd na bigwyn na bywyd mabnagwr, 
Rhan fwyaf lawr i'r gwaelod a'r rhest yn ^styllod men, 1 
A rhai ar daâeth yn Tlaprau a'r lleill yn flamiautane i> 


Bu'r amryfusedd ymai Rwssia'n lladdfa. lym 

I roddi maes ei cyfrî nid wyf yn medru dim, 
Cadd Ffraingc gan wyr yr Otto eu târo ar bob tant, 
Fe laddwyd: pedwar ugain, fe glwyfwyd pedwar cant, 


Y Glasgo glws a'r Dartmouth. aeth ma's o Bly mouth. 
Y Cambereian hefyd a'r Talbot tan 'r bound, (sound, 
Y Rose a'r Philomela, mi welaf yn eu mysg, 


Sym moddwl mae'r Misskitto,. ŵ'r brafa i gyd yw'r Brisk, 





Fr cael o'rfuddygoliaeth a'rodd rfinglaniaeth Duw,. 
Felladdwyd yn'y frwydr y morwyr glana n fyw, í 
| Er cryfed oedd eu cariad a'w bwriad dros.ei gwlad, 
Nid ydyw rhydîau angau yn rhebeg byth yn:rhad. 
Aeth angau dygu duen a thrigain: gwr a phump, i 
Mae lliaws heddyw yn unoi gwyno am eu cwympg ^> 
A chant a phedwar ugain, a' phump a deg a dau, y 
Sydd yn meddyg dy 'malta, mi'glywa tan ei clwy, W 
Aeth pedwar o'n capteniaid i-dragywyddoldebdrawy 
Gwibydded Ynys Brydain,i'n brodyr ni gael braw, 5^ 
Capten Lewis Davies * a Bathyrst o'r un cnd, A 
A Chapten Stevensstofwyd yn mhlith y medlau mud. 


Fe dd'wedodd Capten Davies. Yrth aGlyega ye ei gri” cl | 


'Rwy'n marw mewn amynedd ran anr ydedd drud, 
Ond eiddo Duw yw rhyfel, a dirgel gynghor Duw, 7 


Sy'n lladd fo'n ewyÌlysio a chadw fy no'n fyw. 


Capten Bela gwympodd ar fwrdd yr Asia lawr; CR 
Aeth Bosen braf a'r Pilat 3Ìdragywyddoldeb mawr; : 


o At hefyd wyth Lifftenant y daeth y warant ddu, .... 


A llawer iawn o'forwyr a sawdwyr hefyd sy, 


Wedi rhydio'r afou i: dragywyddoldeb maith, ; 

'Lle nid oes taffa ârfaw'np diweddar y daitìr, 

Mae'r d'rogan ma's ar dreigl am berwy'n barhau ,- 
Mae'n yn rhaid i bob aradwr i fedi o'r hyn fo'n hai, .. 


Mae'n debyg iawn ceir gweled llu o'r barbariaid brith,. 
Ar faesydd Twrki 'n trengi heb hau na medi byth; 

— Maeholl bwrerau'r deyrnas o bwrpas, i bartoi,. Y 
'Yn nghyda Ffrainge ffyddlona, a Rwssia draw'n-ddidroi, 


“ Ynerbyn swyddiir Sultan o eiddo Satan Swrth, 
Prysured eu banerau i gyfyngderawa gwarth, 
Ond Duw a gadwo'r brenin a'i braf lywodraeth bly 
Â phawb o Ynys Brydain tan aden Brenin nef, 
Fel caffo lleoedd Lloeger a'u baner fod yn ben. 

A'r Twrks ì garu'r Groegiaid a dyweded pawb Amem . 


A 


*Cymroo Sir Benf. 





